I 


T% 

mOYODAR OL ii FRÂWO 

Yr hwn a fu fUrẃ yn Llundain, 

AR DDULL YMDDIDDAN RHWNG Y BYW a’i MARW, 
Gan B,. 3AVX£:s, SSTantglya. 

Ar y don “ Diniweidrwydd.’' 


BYW. 

Fy anwyl union Frawd un g-alon, 
Dayies diricn, p’le’r eist di? 

Synu’r wyf os wytyn gorwedd, 
Gwaela’ gwedd o’m g'olw'g' i, 
Gwel’d y llwybrau wnest eu tramwy, 
A’th g-yfeillion drwy’r holl dre’, 
Methu gwel’d dy wyneb llaw'èn 
Yma’n Llundain mewn un lle; 

Ai pell yw’r daith y’íh alwyd iddi, 
A’n gadaw ni ?—Ai gwiw dy nol ? 
Down yn barod i’th gyfarfòd, 

Er mwyn dyfod yma’n d’ol. 

MARW. 

Taw a wylo, Mraw'd ti vveli, 

Meddaf iti’r modd a fu,— 

Angau prysur dros ei Feistr, 
íiyn sy’n eglur droes i ’nhŷ; 

Ataf daeth heb ofyn eenad, 

Fe wnaeth fy mrad yn eithá’mron, 
Atfy nghalon yr ergidiodd, 

Yna torodd, holltodd hon; 

Troes fi i garchar daear dyw'yll, 

Lle di ganwyll wedi ei gau. 




















2 

Anedd unig, pridd a cherig,— 

Nid gwiw oedd cynyg ei nacau. 


Oedd neb heneiddiach i angau afiach, 
A’i gefn yn grymach, freuach fri, 
Nag impyn heini, ysgawn, gwisgi, 
Flodau’r dansi fel dydi ì 
Oedd dim gwobrau a’i boddlonai, 

Nag aur tawdd, na geirlau teg, 

Ond goddef iddo ar dir dy daro, 

Yna’th briddo o waith y breg ? 

Ai ni wnai angau ddim amodau, 

l’th ro’i o’i rwydau weithiau’n rhydd, 
Ond gorwedd yn y ddaear ddua’, 

Heb wely da, heb oleu dydd. 

MARW. 

Er fod digon penau llwydion 
O hen ddynion hyn a ddaejh ; 
Angau’n oleu pananelodd, 

Myfi osododd ef i’w saeth ! 

Nid wrth foddau na blynyddau 
Diweddir oriau dyddiau’r un, 

Ond wrth orchymyn llys uchelne’ 

Y bwriodd angau bob rhyw ddyn ; 
Cenad onest iawn yw angau, 

Nid gwell ei ííau i gall na ífol; 

Nid gwres nac oerfel, croes nacarfau 
Tan y nef a’i tyn yn ol. 

BYW. 

O, mor drwm yw imi dramwy 
Llundain mwyyn hwy mewnhedd ! 



3 

O! mor lawn yr wyf o syndod 
Dy fod yn barod yn y bedd! 

Pa foddy gyrai’r newydd geirwir 
I Gymru’n wir, ac amry w'n iach, 
Dy fod yn isel wedi d’osod, 

Yn llawr y beddrod, lle oer, bach ? 
Yr un oedd iach ac uchel ysbryd, 
Llawn o fywyd, llona’n fyw, 

Fel biodeuyn wedi ei dori,— 

Myn’d i’w godi mwy nid gwiw. 

MARW. 

Na ryfedda fy mod i yma 
Yn y gladdfa, unig le, 

Dyma leol fan derfynol 

Llaw dda noddol Llywydd ne’r 
Nid oeddiechyd awr nac enyd 
Hwy o funyd i fy oes, , 

Ond i orweddle fei yr oeddwn, 

A’m hysbryd atyr hwn a’i rho’es: 
Ce’s fy synwyr trwy fy nghlefyd 
1 alw’n ddiwyd iawn ar Dduw, 

Am iddo trwy ei Fab bendigaid 
Alw f’enaid i ail fỳw. 

BYW. 

Y ma’n oleu ’Mrawd, mi welaf, 
Ddoniau dwysaf na ddoi di 
O dy oeraidd fedd daearol 
Eto’n ol mwy atom ni; 

Wyt wedi cael cyfeillion newydd, 
Esgyrn llonydd meirwon llawr,^ 
Pawb heb gyfí'ro'n taw el huno 
Heb boen yno un pen awr: 












4 

Oer y w’r graian sy’n dy fynwes, 

Gwael yw’r lloches^ gwelir llu,— 

Ar dy geraint y mae cwmwl 
Yma o feddwl am a fu. 

MARW. 

Fe ddarfii holl berthynas natur 
Yn hynod bur wrth newid byd, 

Fy amser yna oedd derfynol,— 

Mae hwh o ryw anfeidrol hyd ; 
Gwaith oferaf coífa am danaf, 

Ni ddychwelaf lle’r y’ch chwi,—■ 

Eto cofiwch, chwi ddychwelwch, 

Na ryfeddw ch, Ile’f wyf fi ; 

Gadawa’n awr fy mhen i orphwys 
Yn mynwent eglw'ys purlwys Pôí, 
Nid rhaid i’m fod yn hir fy hunan, 
Dowch chwithau’n fuan ar fy oi. ■ 

BYW. 

Wel! on’d yw’r byd i gyd yn gydwçdd, 
Byr a rhyfedd i bob rhyw ? 

Megis rhidyll drwyddo rhedwn, 

Hir ni byddwn ynddo’n byw; 
Gwreichionen wael yw haul y nefoedd, 
Defnyn wrth y moroedd maith, 

Yw oés dyn wrth dragw'yddoldeb, 
Penodoldeb hyn o daith ; 

Duw h’n gwnelo yn ein gwaelod, 

A’i alîu’n barod oll i ben, 

By w i Dduw nes del i’n galw, 

Yna marw i Ddiiw, Amen. 


P. Evans, Àrgraffydd, Caernarfon. 





